WicipediA 

Siamaiceg 


Mae Siamaiceg (Jamaican (Creole) / Real English / Patwa ) yn iaith Creol seiliedig ar y Saesneg. Mae 
nhw'n siarad hi yn Jamaica. 

Mae'r rhai sy'n ei siarad yn ei alw yn Real English. Mae'r gair Real yn cyfeirio at yr elfennau Sbaeneg yn yr 
iaith. Mae Siamaiceg yn cael ei alw yn Patwa hefyd, o'r gair Ffrangeg patois = tafodiaith lleol. 


Cynnwys 

Enghreifftiau o'r iaith 

Ymadroddion Cyffredin 

Pethau Maen Nhw'n Dweud yn Aml 

Geiriau Diddorol 

Dihareb 


Enghreifftiau o'r iaith 


Ymadroddion Cyffredin 

■ Rial Inglish : Siamaiceg 

■ Welsh : Cymraeg 

■ Inglsh : Saesneg 

■ ello! : helô! 

■ please! : os gwelwch chi'n dda! 

■ ya nuh see? : ynte? 

■ likkle mo! / mo'time! : hwyl! 

Pethau Maen Nhw'n Dweud yn Aml 

■ coodeh! : edrychwch! 

■ ee-eeeee! : o diar! 

Geiriau Diddorol 

■ pikni : plentyn (o Sbaeneg pegueho = bychan) 

■ sambo : (rhywun hanner) du a gwyn 


Dihareb 







Whey sweet nanny goat a go run im belly! : Mae'r peth sy'n felys i'r afryn rhoi poen bol iddi hii 
(- Dydy pethau ddim mor dda â fyddyn nhw'n ymddangos.) 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Siamaiceg&oldid=2285717" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 13 Mawrth 2017, am 13:31. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 




